Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXVII Blg. 20 
Oktubre 21, 2006 
www. philippinerevolution.org 


Pagpaslang kay Bishop Ramento, tanda 
ng kalupitan ng rehimeng Arroyo 


ng karumal-dumal na pagpaslang noong Oktu- 
A bre 3 kay Bishop Alberto Ramento, makamasa 

at patriyotikong tagapangulo ng Supreme 
Council of Bishops ng Iglesia Filipina Independiente 
(IFI) ay tanda ng pagtindi ng kalupitan ng rehimeng 
US-Arroyo sa kampanya nito ng pamamaslang sa mga 
kritiko nito at paghahasik ng lagim sa lumalabang ma- 
mamayan. 

Sa pagpaslang kay Bishop Ramento, ipinamalas ng 
rehimen na hindi ito nangingiming patayin maging 
ang matataas na lider-simbahan na pinagpipitaganan 
dahil sa pagiging masugid na aktibista para sa tunay 
na pambansang kalayaan at demokrasya at puspusang 
pagtataguyod sa mga interes at karapatan ng mama- 


N 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


“No man's land” sa 
PAHINA 4 


Negros 


mayan, laluna ng masang anakpawis. 

Alam na alam ng rehimen na ang pagpatay kay 
Bishop Ramento ay maaaring lalong gumatong sa ma- 
tindi nang galit ng malawak na mamamayan. Kaya ga- 
yon na lamang ang pag-iiskrip ng pagpatay sa obispo 
at pagtatakip ng kanilang pasistang krimen upang pa- 
labasing isa lamang itong “simpleng kaso ng pagna- 
nakaw at pagpatay na gawa ng isang karaniwang kri- 
minal.” 

Pero nagkakamali ang rehimen sa pag-aakalang 


basta na la- pa raan ara 
mang lulunu- P BSagTeE FOR 
kin ng taum- ( Bp Alberto B, Rarer, QD, j 
ang A TY i AA MAD A 
IL SYAC POR ALL UTIMS O 
y Aaa puig 


L 


bayan 


N Yim 


Komboy ng militar 
inambus sa Negros 


Pagsirit ng singil sa 


KAG kuryente PAHINA 11 


santambak na mga kasinungali- 
ngang nilulubid ng Malakanyang at 
Philippine National Police (PNP) 
para ipilit ang iskrip nila. 

Isang independyenteng fact- 
finding mission ang binuo ng mga 
tagapagtaguyod ng karapatang- 
tao, progresibong abugado, doktor 
at kinatawan ng simbahan ni Bish- 
op Ramento para suriin ang mga 
datos at sirkumstansya ng pagpas- 
lang sa obispo. Matapos ang masu- 
sing pagsisiyasat, napasinungali- 
ngan ang mga resulta ng “imbesti- 
gasyon” ng PNP sa kaso. Napatuna- 
yang planado at sadya ang pagpa- 
tay sa obispo, taliwas sa pinalala- 
bas ng pulisya na siya'y sinaksak 
dahil lamang “nanlaban siya sa 
mga taong nahuli niya sa aktong 
pagnanakaw sa kumbento.” 

Animo'y pusang may pinaglaru- 
ang daga ang paglalarawan ng fact- 
finding mission sa pumatay sa obis- 
po. Dalawang beses na sinaksak ng 
salarin si Bishop Ramento sa dib- 
dib at likod habang natutulog pa 
ito. Pagkatapos ay buong kahayu- 
pang pinanood ng berdugo ang su- 
gatang obispo habang gumaga- 
pang tungo sa pintuan at humihi- 
ngi ng saklolo. Walang habag na 
pinaglaruan ng berdugo ang nag- 


BAYAN 
Taon XXXVII Blg. 20 Oktubre 21, 2006 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


aagaw-buhay na obispo at pinahi- 
rapan hanggang sa tuluyan nang 
malagutan ng hininga. Pagbagsak 
ni Bishop Ramento ilang hakbang 
pagkalampas ng pintuan, muli pa 
siyang pinagsusugatan sa kanyang 
daliri at leeg para palabasing nan- 
laban ang biktima habang ninana- 
kawan ito. Ngunit 
lumabas sa pagsisi- 
yasat na wala ni 
gasgas sa katawan 
o mga bisig ang 
obispo, na siya sa- 
nang tanda kung 
nanlaban nga siya. 

Hindi mapani- 
niwala ng PNP ang 
sinumang may hus- 
tong isip na pang- 
karaniwang panlo- 
loob lamang ang 
nangyari. Apat na pipitsuging mag- 
nanakaw umano ang pumasok sa 
kwarto ng obispo. Palibhasa'y ang 
interes lamang ng PNP ay pagtak- 
pan ang katotohanan, mala-mila- 
gro ang bilis nito sa “paglutas” sa 
krimen. Agad umanong “nahuli” ng 
PNP ang apat na “magnanakaw” at 
"nabawi” sa mga ito ang mga ba- 
gay na “ninakaw”--ang singsing 
ng obispo at isang DVD player na 


Nilalaman 


Editoryal 

Pagpaslang kay Bishop Ramento 
Mga paglabag sa karapatang-tao 
“No man's land” sa Negros 
Ambus sa Negros 
RSOT sa Bondoc Peninsula 
Digmang bayan sa Ilocos-Cordillera 


Pakikipag-usap sa MILF, sinasabotahe 
ng rehimen 


Kasaysayan ng pananabotahe 


Pambobomba sa Mindanao, pakana 
ng rehimen 


Pagsirit ng presyo ng kuryente 
Ang EPIRA 
Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


nawala dalawang linggo pa bago 
ang pagpatay. 

Di mapasusubalian na ang tu- 
nay na motibo sa likod ng pagpas- 
lang sa obispo ay ang pagnanais ng 
pasistang rehimeng Arroyo na pa- 
tahimikin ang isang kilala at im- 
pluwensyal na kritiko ng pambubu- 
sabos at pang-aapi 
sa mamamayan, la- 
luna sa mahihirap. 
Mariin ding tinulig- 
sa ni Bishop Ra- 
mento ang mga 
pang-aabusong mi- 
litar, pandaraya sa 
eleksyon, pakanang 
"Cha-cha” at iba 
pang mga kasinu- 
ngalingan at kalu- 
pitan ng rehimen. 
Isa sa mga pangu- 
nahin niyang ipinaglaban ay ang 
kaso ng mga welgista at mga pina- 
tay at dinahas sa Hacienda Luisita. 
Kaya nga't matagal na siyang isina- 
ilalim, kasama ang marami pang 
progresibong pari ng IFI at iba 
pang simbahan sa tuluy-tuloy na 
paniniktik at isinama sa order of 
battle ng militar at mga death 
squad nito. Sa kabila nito, hindi si- 
ya kailanman natigatig at patuloy 
siyang kumilos para sa mamama- 
yan. 

Sa pilit na paghahabi pa ng is- 
krip para palabasing isang karani- 
wang krimen lamang ang pagpatay 
kay Bishop Ramento, inakala ng re- 
himen na mabubura nito ang kabu- 
luhan ng naging buhay, mithiin at 
pakikibaka ng pinaslang na obispo. 
Nagkakamali ang rehimen kung 
akala nito'y mabisang paraan ang 
gayon para makaiwas sa malawa- 
kang pagkundena sa loob at labas 
ng Pilipinas habang naipagpapatu- 
loy ang kampanya ng pamamaslang 
at pagdukot sa mga aktibista at iba 
pang masusugid na kritiko. 

Ang pagpaslang kay Bishop Ra- 


sundan sa Editoryal, pahina 3 
ANG BAYAN Oktubre 21, 2006 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Nagpapatuloy na karahasang 


militar 


walang puknat na pagpatay sa mga progresibong pwersa. Sumusunod 


Tr aktibista sa Laguna ang pinakahuling naitalang biktima ng mga 


ang mga kaso ng abuso-militar na nakalap ng AB nitong Setyembre 


at Oktubre. 

Oktubre 18. Pinatay sa Baran- 
gay San Gregorio, San Pablo, Lagu- 
na si Eduardo Millares, 50, myem- 
bro ng Samahang Magkakapitbahay 
sa Tabing Riles (SMTR), kapatid na 
organisasyon ng Kadamay. Si Milla- 
res ay papasok sa trabaho nang si- 
ya'y lapitan at pagbabarilin. Nasu- 
gatan sa insidente si Victoriano Ca- 
riho, 42, kapitbahay ni Millares. 
Mahigpit na tinututulan ng SMTR 
ang demolisyon ng daan-daang ba- 
hay sa tabing-riles sa San Pablo. 
Bago ang pamamaslang, may ilang 
araw nang hinaharas ng mga sun- 
dalo ng 22nd IB si Millares sa kan- 
yang bahay. Sa kabila nito, pilit 
idinadawit ng pulisya si Millares sa 
pagnanakaw at iginigiit na ang 
pagpaslang sa kanya ay bunga la- 
mang ng alitan niya at ng isang 
sindikatong kriminal. 

Oktubre 9. Anim na pari ng Ig- 
lesia Filipina Independiente (IFI) 
ang pinagbabantaang patayin. 

Ibinunyag ni Fr. Gilbert Garcia 
ng Diocese of Tarlac na bukod sa 
mga natatanggap niyang mapag- 


bantang text message, tatlong na- 
kabonet na lalaki ang namataang 
umaaligid sa kanyang simbahan 
noong umaga ng Oktubre 9. Si Fat- 
her Garcia ang itina- 
lagang tagapagsalita 
ng dyosesis hinggil sa 
pagkamatay ni Bishop 
Alberto Ramento. 

Bukod sa kanya, 
iniulat ng Promotion 
of Church People's 
Response (PCPR) na 
pinagbantaan ding 
isusunod sa pinaslang 
na obispo sina Fr. Terry Revollido 
ng Pangasinan, Fr. Romeo Tagud ng 
Negros: Fr. Marco Sulayao ng Pa- 
nay; Fr. Sonny Teleron ng Western 
Mindanao, at Fr. Antonio Ablon ng 
Cagayan de Oro. 

Oktubre 8. Pinatay sa kanyang 
bahay sa Barangay Baiao, Tago, Su- 
rigao del Sur si Fr. Dionisio Ging- 
ging, 53, pari ng IFI na kritikal din 
sa rehimen. Si Reverend Gingging 
ay pinagtataga muna ng tatlong la- 
laking nakabonet bago barilin. Siya 


n 


ang ika-24 nang kasapi ng IFI na 
pinaslang mula nang maging presi- 
dente si Gloria Arroyo noong 2001. 
Pinalalabas ng PNP na ang nangya- 
ring pagpatay ay kaugnay lamang 
umano sa pagkakasangkot ng pari 
sa iligal na pagtotroso. 

Setyembre 11. Halos isang 
linggong nilisan ng mga tao ang 
Barangay Bagacay at Osmeña sa 
Palapag, Northern Samar matapos 
ihamlet ng 63rd IB nang kalaha- 
ting araw ang mga taga-Bagacay. 
Humigit-kumulang 500 
pamilya ang nagbakwit 
para makaiwas sa matin- 
ding pang-aabuso ng 
mga sundalong nakabase 
sa Barangay Burgos, Ma- 
panas, Northern Samar. 
Mga tagabaryo ang pi- 
nagbalingan ng militar 
matapos nilang makasa- 
gupa ang BHB sa Sityo 
Ibaliw, Barangay Bagacay noong 
Setyembre 11. 

Setyembre 8. Dinakip at tinor- 
tyur bago paslangin ng mga ele- 
mento ng 63rd IB si Jerick Lucindo, 
18, taga-Sityo Cag-anibong, Baran- 
gay Bagacay, Palapag, Northern Sa- 
mar. May binili lamang si Lucindo 
sa Barangay Bagacay at papauwi 
na nang makasalubong niya sa kal- 
sada sa Sityo Canunghan, Barangay 
Osmeña, Palapag ang mga nagpa- 
patrolyang sundalo. 


Editoryal, mula sa pahina 3 


mento ay tanda ng sukdulang arogansya ni Gloria Ar- 
royo. Tulad ng pinakapusakal na mga pasista ng kasay- 
sayan, kung umasta siya'y tila wala nang hangganan 
ang kanyang kapangyarihan at kahit ano pang uri ng 
kalapastanganan ay maaari niyang balutan ng kasinu- 
ngalingan, ipatanggap sa mamamayang Pilipino at pa- 
lusutin sa pambansa at pandaigdigang opinyong pub- 
liko. Labis na pagmamaliit at pangungutya ito sa ka- 
kayahan at determinasyon ng mamamayang Pilipino 
na alamin at ilantad ang katotohanang pilit na tina- 
takpan ng rehimen, biguin ang madugo nitong kam- 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2006 


panya ng pamamaslang at panunupil, at kumilos para 
labanan ang kanyang paghahari hanggang maibagsak 
ito. 

Sa katuus-tuusan, ang pagpaslang kay Bishop Ra- 
mento ay tanda ng lalim ng desperasyon ng bulok at 
pasistang rehimeng Arroyo na durugin ang lahat ng 
pwersang kumakalaban dito. 

Katulad rin ito ng mga pagkakamaling pinagbaya- 
ran nang malaki ng pasistang diktador na si Marcos 
noon. Walang magiging pagkakaiba ang bigat ng hus- 
ga at parusa ng mamamayan at kasaysayan sa brutal 
na paghahari ni Gloria Arroyo at mga karumal-dumal 
na krimen niya sa bayan. [AB 


3 


Fraiz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Anim na barangay sa Negros, 
“no man's land” 


trava, Negros Occidental dahil sa malupit na mga operasyon ng 


M istulang “no man’s land” ang mga bulubunduking baryo ng Cala- 


11th IB, 61st IB, 3rd Scout Ranger Company at bandidong Revo- 
lutionary Proletarian Army sa desperasyon nilang tugisin ang mga Pulang 
mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). 


Ang malawakang operasyong 
militar ay sinuportahan ng dala- 
wang eroplanong “tora-tora” at 
apat na helikopter. Dahil sa pam- 
bobomba, pag-iistraping at panda- 
rahas sa mga tagabaryo, napilitang 
magbakwit ang 2,497 residente ng 
mga barangay ng Telim, Malanog, 
Mansaka, Malatas, Cruz at Lagaan. 
Bunsod nito, isinailalim ng Sang- 
guniang Bayan ng Calatrava sa 
state of calamity ang anim na ba- 
rangay. 

Nagsisiksikan ngayon ang mga 
bakwit sa mga barangay hall, kapi- 
lya, day care center, paaralan at ba- 
hay ng kanilang mga kamag-anak 
at kakilala, ayon sa alkalde ng Ca- 
latrava. Dahil sa sobrang takot, ha- 
los walang nadalang mga gamit 
ang karamihan ng mga bakwit. Sa 
ngayon ay marami nang bata ang 
nilalagnat at sinisipon dahil sa 
pagtulog nila sa malamig na sahig. 
Kulang na kulang ang naibibigay 
na gamot ng lokal na gubyerno. 

Sa kabiguan nilang masukol 
ang BHB, ang mamamayan ang pi- 
nagbuntunan ng militar ng kani- 
lang galit. Gumagawa na lamang 
ang militar ng kung anu-anong 
mga kwento upang pagtakpan ito, 
ayon sa Karapatan-Negros. Pinabu- 
laanan ng tatlong araw na fact- 
finding mission nito ang ulat ni 
Col. Gregorio Fajardo, hepe ng 
303rd Infantry Brigade, na mga ka- 
sapi umano ng BHB ang tatlong 
menor de edad na dinakip ng mili- 
tar sa Barangay Telim noong Oktu- 
bre 13. 


4 


Ang dalawa sa mga dinakip ay 
15 taong gulang, taga-Barangay 
Malanog at nag-aaral sa Malanog 
Elementary School samantalang 
ang ikatlo ay isang kabataang 17 
taong gulang na taga-Barangay Te- 
lim. Tinortyur ang tatlong kabata- 
an, kasama ng dalawa pang sibil- 
yang sina Nathaniel Alesgar, 18 at 
Ruel Tapio, 21. Ayon sa kanilang 
ulat, iginapos silang parang baboy 
at limang minutong tinabunan ng 
plastik ang kanilang mga ilong at 
bibig habang pilit silang pinaaa- 
min na mga rekrut sila ng BHB. Ki- 
nasuhan ng pulisya ang lima ng ili- 


gal na pag-iingat ng mga baril at 
pampasabog. 

Inireklamo rin ni Gaspar Villa- 
nueva, 55, na sapilitang ginawang 
command post ng isang platun ng 
Philippine Army at RPA ang bahay 
niya at ng kanyang bayaw habang 
nagsasagawa ng pag-iistraping at 
pambobomba ang mga militar. Pi- 
nagbawalan silang gumala sa baryo 
at pumunta sa kanilang mga saka- 
han. Ninakawan din sila ng 15 ma- 
nok na pansabong at mga personal 
na gamit. leg E 


Komboy ng militar, tinambangan 


sa Negros 


alawang sundalo ng 11th IB ang nasugatan matapos sila tam- 
bangan ng mga gerilya ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Ba- 


rangay San Isidro, Toboso, Negros Occidental noong hapon ng Oktu- 
bre 17. Galing ang komboy ng mga sundalo sa operasyong militar 
nila sa mga bulubunduking barangay ng Calatrava at Toboso nang 
tambangan ang kanilang sasakyan mga alas-4:30 ng hapon. 

Halos dalawang linggo nang ginagalugad ng mga tropang mili- 
tar mula sa Task Group North (kinabibilangan ng pinagsanib na mga 
pwersa ng 11th IB, 61st IB, 3rd Scout Ranger Company at paramili- 
tar na Revolutionary Proletarian Army) ang mga bulubunduking ba- 
hagi ng Calatrava at Toboso sa pagtugis sa isang platun ng BHB na 
sumalakay sa P4.3 bilyong proyektong paliparan sa Barangay Bag- 
tic, Silay City noong madaling araw ng Oktubre 9. 

Mabilis na kinumpiska ng mga Pulang mandirigma ang 18 kali- 
bre .38 rebolber, tatlong shotgun at walong radyong VHF ng mga 
nagbabantay sa paliparan. Pinasabog din ng BHB ang computerized 
batching at cement paver ng Hanjin International, ang kumpanyang 
Koreano na nagsasagawa ng konstruksyon, at ang power generator 
ng Takinaka Itochu, isang kumpanyang Hapones. ABI 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2006 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Patakaran ng RSOT ng 74th IB sa Bondoc Peninsula 


“Bawal mabuhay” 


mga magsasaka rito na umahon sa bundok para mangopra at 


M istulang batas militar ang umiiral sa Bondoc Peninsula. Bawal sa 


magkaingin. Sinumang hindi sumunod rito ay pinararatangang 
nakikipagsabwatan sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Kapag mapaya- 
gang umahon sa bundok, kailangang bumaba rin sa hapon at magreport 


sa militar. 

Mula nang pumakat dito ang 
Reengineered Special Operations 
Team (RSOT) ng 74th IB noong 
Hulyo 2006, mahigpit nang ipina- 
pataw nito ang ganitong malulupit 
na patakaran sa 12 barangay ng 
General Luna at Catanauan, Que- 
zon. 

Hindi man lamang nag-aabala 
ang mga sundalo na tupdin ang sa- 
rili nilang ”doktrina” sa RSOT na 
magbait-baitan at maging “prope- 
syunal” at tularan ang kilos at gawi 
ng mga sandatahang yunit pampro- 
paganda ng BHB upang makaakit 
din ng suporta ng mamamayan. 
Mula't sapul ay litaw na ang kani- 
lang mga pangil at tunay na kulay. 
Sa loob ng ilang buwan nang pana- 
natili nila sa mga barangay na sak- 
law ng kanilang operasyon ay di ii- 
lang magsasaka ang walang pakun- 
dangang dinahas, binugbog at ti- 
nakot ng mga kagawad ng RSOT ng 
74th IB. 

Ilampung mga magsasaka mula 
sa mga barangay ng Sumilang, 
Magsaysay, Recto, Lavides at Villa- 
rica sa General Luna at sa mga ba- 
rangay ng Sta. Maria, San Vicente 
Kanluran at Silangan, Tagabas Iba- 
ba at Ilaya, Suha at Anyao ng Ca- 
tanauan ang ipinatawag o kaya'y 
kinuha mula sa kanilang mga bahay 
at sapilitang dinala sa barangay 
hall na kinaroroonan ng RSOT o ka- 
ya sa mismong himpilan ng 74th IB 
sa Ajos, Catanauan. Iligal silang 
ibinibimbin nang mahigit 48 oras 
at ipinaiilalim sa matindi at paulit- 
ulit na interogasyon. May ilang ka- 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2006 


so pang ang mga magsasaka ay tat- 
lo hanggang apat na beses na pi- 
nababalik-balik sa himpilan ng 
74th IB para sa interogasyon. Ma- 
linaw na paglabag sa karapatang- 
tao ng mga sibilyan ang mga ito. 
Sa pinakamenos, malaki itong per- 
wisyo sa kanilang kabuhayan. Ma- 
sahol pa, may kasama pang pana- 
nakot, pambubugbog at pagsasam- 
pa ng imbentong mga kaso. Papa- 
rami nang mga pamilya ang napipi- 
litang magsilikas para makaiwas sa 
mga pandarahas at pananakot na 
ito ng mga pasistang militar. 
Samantala, walang puknat ang 
malakihang operasyong militar ng 
AFP sa iba pang bayan ng Bon- 
doc Peninsula tulad ng San 
Narciso, Buenavista, Mulanay 
at San Andres. Laganap din 
ang paglalagay ng mga 
tsekpoynt sa 
mga kalsa- 
da at da- 
an na 
pumipi- 
gil 


ia 


malayang pagbibyahe at mga akti- 
bidad ng mga mamamayan. Sa Ba- 
rangay Buenavista, San Narciso, 
may apat na magsasaka—sina 
Jovito Marco, Domingo Devida, Ma- 
merto Rivadulla at Medwin Hiwa- 
tig—na kinuha ng mga militar no- 
ong Setyembre 10-13. Hanggang 
ngayon ay hindi pa inililitaw sina 
Marco at Hiwatig. 
Namamayani sa mga barangay 
at bayang ito ang kalupitang mili- 
tar na masasabing higit pa sa pa- 
nahon ng batas militar ni Marcos. 
Nais palabasin ng mga pasistang 
militar na normal ang sitwasyon 
pero malinaw na takot lamang ang 
nililikha nito sa mamamayan. Pati 
ang mga lokal na upisyal mula ba- 
rangay hanggang antas-prubinsya 
ay hindi nirerespeto ng AFP. May 
mga kagawad pa ng barangay na 
kinasuhan na rin ng rebelyon, kaya 
di rin nila maproteksyunan ang ka- 
nilang mga nasasakupan. Tanging 
ang mahigpit na pagkakaisa, pag- 
papalawak ng nagkakaisang prente 
at pursigidong pagkilos ng 


ic 


mamamayan ng Bondoc 
h z Peninsula, kasabay ang 
= a pagsusulong ng BHB 


ng armadong pakiki- 
baka ang ha- 
hawi sa pa- 

sistang te- 


Panayam kay Ka Filiw 


Ang pagsusulong ng digmang 
bayan sa Ilocos-Cordillera 


pagsalita ng Cordillera People's Democratic Front (CPDF) hinggil sa 


IN raren ng Ang Bayan si Simeon Naogsan Sr. (Ka Filiw), taga- 


pagsusulong ng armadong pakikibaka sa rehiyong Ilocos-Cordille- 
ra at kahandaan ng BHB na harapin ang mga tumitinding atake-militar 


dito. 


Mataas na kahandaan sa paki- 
kidigma. Mataas ang antas ng ka- 
handaan ng mga Pulang mandirig- 
ma sa rehiyon sa pakikidigmang 
gerilya. Nagsisilbing malaking ben- 
tahe nila ang mga pagsasanay sa 
nakalipas na ilang taon. Kung kaya 
masasabi nating nasa katayuan si- 
lang paigtingin ang pakikidigmang 
gerilya. 

Bukod sa mga regular na pagsa- 
sanay pulitiko-militar, nagdaraos 
din sila ng mga pagsasanay sa spe- 
cial operations, gawaing pangkalu- 
sugan, medikal at paniktik. 

Nagkakaroon din ng pagsasa- 
nay sa isnayping na naaangkop at 


nagmamaksimisa sa bulubundukin 
at magubat na tereyn ng rehiyon. 
Mabisang kublihan ng mga is- 
nayper ang matatarik na mga bun- 
dok dito. Sa pamamagitan lamang 
ng mga tim o grupo ng mga is- 
nayper, nagagawa ng BHB na mai- 
pako sa isang pusisyon ang mga 
nag-ooperasyong tropa ng AFP-- 
kahit isang buong kumpanya ng ka- 
away. 

Ani Ka Filiw, sa isang labanan 
sa Mt. Mugao, hindi nakaabante 
ang malalaking pormasyon ng ka- 
away dahil napapako sila ng mga 
isnayper ng BHB. Hindi rin nakala- 
lapit ang mga helicopter gunships 


a NAM 5 


arni 


uni 


ii 


ES. 
= 
== 
Pak 
Z 


iti. 


Ani ABEE 


kapag may mga isnayper na naka- 
pwesto sa mga tagaytay ng mata- 
taas na bundok, dahil kaya ng mga 
isnayper patamaan at pinsalain ang 
mga helikopter. Sa isa namang la- 
banan sa hangganan ng Abra, Mt. 
Province at Ilocos Sur noong Hun- 
yo, may isang helikopter na lub- 
hang napinsala ng mga isnayper ng 
BHB. 

Kasabay ng pagsasanay sa mga 
buong-panahong mandirigma, nag- 
kakaroon din sa rehiyon ng mga 
pulitiko-militar na pagsasanay sa 
mga yunit ng milisyang bayan. Ba- 
hagi ito ng paghahanda sa pagsa- 
lag sa mga operasyong militar ng 
Reengineered Special Operations 
Team (RSOT) ng AFP sa kanilang 
mga baryo. 

Patuloy na nagpapakahusay 
ang mga pwersa ng BHB sa puliti- 
ka, sa militar, sa pagkilos-gerilya, 
sa pagpapahigpit pa ng ugnay sa 
masa, sa pagkabisa sa tereyn at sa 
iba't ibang taktika at teknika sa 
paglaban. 

Pagharap sa mga umaatakeng 
pwersa ng kaaway. Hindi kaya ng 
kaaway na sabayang pakatan ang 
lahat ng mga larangang gerilya sa 
Cordillera, laluna sa malawak na in- 
teryor. Dahil hindi sanay sa tereyn 
o kaya naman ay tinatamad umak- 
yat sa bundok o natatakot pumasok 
sa gubat, nananatili na lamang sila 
sa kanilang kampo o di kaya'y sa 
mga komportableng lugar pumu- 
pwesto sa mga sentro at matata- 
ong erya. Dahil din sa kahirapan ng 
tereyn, kadalasa'y kailangan ng na- 
pakalaking pakat--laking batal- 
yon, kundi man laking-brigada-- 
kapag nag-ooperasyon ang kaaway. 
Dahil dito, madaling sumingaw ang 
kanilang presensya at kagyat na 
nalalaman ng masa at Hukbo ang 
kanilang kilos. Kapag may naipag- 
tatagumpay na operasyon ang 
BHB, laking-brigada o higit pa ang 
ganting salakay ng kaaway, sabay 
gamit ng mga helicopter gunship at 
pagpapaputok ng mga mortar. 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2006 


Pagkatapos ay isinusunod ng ka- 
away ang mga operasyong RSOT sa 
baryo. Subalit di gaanong nagtata- 
gal ang ganitong operasyon dahil 
bukod sa magastos, madalas ay su- 
musuntok lamang sa hangin ang 
kaaway at lalo lamang nadedemo- 
ralisa. 

Kahit sa laki ng bilang na kaila- 
ngang ipakat ng kaaway sa mga 
operasyon sa interyor ng Cordillera, 
dahil sa hirap at lawak ng tereyn, 
hindi pa rin kayang kulungin ng ka- 
away ang pwersa ng BHB na pana- 
panahong nagkokonsentra at nag- 
didispers. Kung saan-saan nangga- 
galing at paulit-ulit sumusulpot 
ang mga Pulang mandirigma na 
bigla na lang bumibira sa iba't 
ibang bahagi ng pormasyon ng ka- 
away at pagkatapos ay mabilisang 
mawawala sa di malamang direk- 
syon. Nagagamit nang husto ng 
mga Pulang mandirigma ang mahu- 
say na pagkabisa nila sa kalupaan 
at mga rekurso rito, bukod pa sa 
mahigpit nilang ugnay sa masa. 

Sa katunayan, tinitingnan ng 
BHB na mainam pa ngang masag- 
pangan ang malakihang operasyon 
ng kaaway at makapaglunsad ng 
taktikal na opensiba laban sa mga 
nahihiwalay na pwersa nila. Para 
mabisang magawa ito, kinakalla- 
ngang dumugtong ang mga pwersa 
ng BHB sa magkakatabing prubin- 
sya at larangan at makapagtipon 
ng sapat na pwersa. 

“Kaya,” ani Ka Filiw, “kailangan 
ding maglunsad tayo ng mga takti- 
kal na opensibang nakadisenyo ri- 
to, kasabay ng paglulunsad ng mga 
taktikal na opensiba laban sa mas 
maliliit na yunit ng kaaway na na- 
kapusisyon sa mga detatsment o 
naglulunsad ng operasyong RSOT.” 

Mabilis na pagtugon sa pana- 
wagang paigtingin ang mga TO. 
Mabilis na tinugunan sa rehiyon ng 
Ilocos-Cordillera ang panawagan 
ng Komite Sentral noong nakaraang 
taon na paigtingin ang mga takti- 
kal na opensiba ng BHB bilang am- 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2006 


bag sa pagpapatalsik sa rehimeng 
Arroyo. Nang maipaabot ang pana- 
wagan, agad na nagplano ang Ko- 
mite ng Partido sa rehiyon ng mga 
koordinadong aksyong militar kung 
saan magtutulung-tulong ang mag- 
kakatabing larangan ng BHB. Tinu- 
koy ang mga anihilatibo, at gayun- 
din ang mga atritibong target ng 
mga taktikal na opensiba. 

Sa pagharap sa mga laking-bri- 
gadang operasyon ng kaaway ni- 
tong huli, matagumpay na naisaga- 
wa ang mga koordinadong plano 
kung saan nagtulungan at may mga 
pagkakataong nagsanib din ang 
magkakatabing mga prubinsya at 
larangan at iba pang yunit sa pag- 
harap sa kaaway. 

Matatagumpay na taktikal na 
opensiba. May naitalang 28 takti- 
kal na opensiba sa ICR mula 2005 
hanggang kalagitnaan ng 2006 
kung saan 61 malalakas na armas 
ang nasamsam. Umabot sa 50 tro- 
pa ng reaksyunaryong sandatahang 
pwersa ang napaslang at 23 ang 
nasugatan sa mga opensibang ito. 
Sa kabilang banda, sampung Pu- 
lang mandirigma ang nasawi ha- 
bang pito ang nasugatan. Naba- 
wasan din ng sampung armas ang 
BHB. 

Tampok sa mga labanang ito 
ang anim na taktikal na opensi- 
ba--ang mga opensiba sa Baran- 
gay Tiempo, Tubo, Abra noong 
Hunyo 8, 2005: sa Bessang Pass sa 
Ilocos Sur noong Hunyo 19, 2005: 
sa hangganan ng Abra, Mountain 
Province at Ilocos Sur noong Hun- 
yo 9-21, 2005 at muli, noong Mar- 


Kung saan-saan nanggagaling at 
paulit-ulit sumusulpot ang mga 
Pulang mandirigma na bigla na lang 
bumibira sa iba't ibang bahagi ng 
pormasyon ng kaaway at pagkatapos 
ay mabilisang mawawala sa di 
malamang direksyon. 


so 15-24, 2006: sa Barangay Cabi- 
ten, Mankayan, Benguet kung saan 
nagapi ng mga Pulang mandirigma 
ang detatsment ng 54th IB-CAFGU 
noong Pebrero: at sa hangganan ng 
Abra at Mt. Province noong Hulyo 
7. Talumpu't isang armas ang na- 
samsam sa Tiempo at 29 sa mga ito 
ang malalakas. Sa Cabiten, 23 ma- 
lalakas na armas ang nakuha bukod 
sa mga pistola. 

May tinukoy si Ka Filiw na ilang 
matitingkad na aral sa nakaraang 
mga taktikal na opensiba ng BHB: 

“Una, napakahalaga ng mahig- 
pit na ugnayan ng BHB at masa. 
Kung wala ang malawak, masinsin 
at matatag na suportang masa sa 
mga lugar na kinikilusan natin sa 
Cordillera, hindi makakamit ng Par- 
tido at BHB ang mga tagumpay. 
Kung wala ito, hindi sana natin na- 
kayanan ang pagsalakay kamakai- 
lan ng dalawang brigada ng kaaway 
sa hangganan ng Abra, Ilocos Sur 
at Mt. Province. Sa panahong ito, 
sa masa nanggaling ang mahahala- 
gang impormasyon, pagkain at iba 
pang suporta sa Hukbo. Ang mga 
lokal na pwersa ng milisyang bayan 
din ang bumuo ng ating mga block- 
ing force.” 

“Ikalawang mahalagang aral ay 
ang kasapatan ng mga pagsasanay 
natin, kapwa ng batayang pagsasa- 
nay pulitiko-militar at mga espe- 
syal na pagsasanay. 

“At ikatlo ang mahusay na pag- 
kabisa natin sa tereyn--ang pag- 
gamit natin ng mga bentahe nito 
at ang pag-alam din natin sa mga 
maaaring disbentahe.” [AB] 


7 


Usapang pangkapayapaan sa pagitan ng MILF at GRP 
Nais ibagsak ng rehimeng Arroyo 


pangkapayapaan.” Ito ang pahayag ng pamunuan ng Moro Is- 


AA N ng rehimeng Arroyo ang responsable sa pagbagsak ng usapang 


lamic Liberation Front (MILF) matapos mabigo noong Setyem- 
bre 7 ang ika-13 exploratory talks (mga usapan para makapaghanap ng 
kalutasan sa di pagkakasundo) sa pagitan ng mga kinatawan nito at ng 
Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP). 


Nang simulan ang pag-uusap sa 
Kuala Lumpur, Malaysia, umasa ang 
MILF na seryoso ang GRP na maki- 
pag-ayusan ukol sa usapin ng teri- 
toryong iginigiit ng mamamayang 
Moro na kanilang lupang ninuno at 
saklaw ng ”pinaunlad na awtono- 
mya” ng Bangsamoro. Ang usaping 
ito ang pinakamalaking balakid sa 
pagbubuo ng kasunduan ng MILF at 
GRP. Ito rin ang usaping nasa pina- 
kaubod ng pakikibaka ng mamama- 
yang Moro para sa sariling pagpa- 
pasya. 

Noong Mayo, nagpahayag ng 
panimulang pakikipagkasundo ang 
GRP sa konsepto, pamamahala, 
pagbabahaginan ng rekurso at pag- 
tutukoy ng saklaw ng lupang ninu- 
nong siyang magiging teritoryong 
maipaiilalim sa Bangsamoro Juri- 
dical Entity (BJE). Umayon ang 
GRP na ipailalim sa BJE ang limang 
prubinsya ng ARMM, isang syudad 
at 613 pang barangay sa labas ng 
ARMM kung saan mayorya ng mga 
naninirahan ay mga Moro. Nangako 
ang rehimen na ipagkakaloob nito 
ang naturang mga teritoryo nang 
walang kundisyon, alinsunod na rin 
sa Agreement of Peace na pinirma- 
han ng MILF at pamahalaang Arro- 
yo sa Tripoli, Libya noong 2001 na 
kumilala sa makasaysayan at maka- 
tarungang karapatan ng Bangsa- 
moro sa kanilang lupang ninuno at 
sariling teritoryo. Lagpas dito, igi- 
nigiit ng MILF ang mahigit 1,000 
pang barangay kung saan ang na- 
kararami ring naninirahan ay 
Bangsamoro. Kailangan ding mai- 
dugtung-dugtong ang hiwa-hiwa- 


8 


lay na pira-pirasong lupang naka- 
paloob sa kasalukuyang Autono- 
mous Region of Muslim Mindanao 
(ARMM). Para sa MILF, hindi maita- 
tayo ang tunay na awtonomya kung 
wala itong sinasaklaw na iisang bu- 
ong teritoryo. Batay dito, sinabi 
nitong kailangang mapalawak na 
ang kasalukuyang saklaw ng ARMM. 
Ngunit nitong Setyembre ay tu- 
song idineklara ng mga kinatawan 
ng GRP na wala silang awtoridad na 
makipagnegosasyon kaugnay sa 
mga teritoryong lampas sa sinasak- 
law na ng ARMM dahil taliwas uma- 
no ito sa konstitusyon. Kinwestyon 
din ng GRP kung nakararami nga ba 
ang Moro sa iba pang hinihinging 
barangay. Iginigiit din nito na kai- 
langang idaos ang 
isang reperendum f 
upang alamin kung VA 
sasang-ayong 4 
maipailalim sa /# 


dib 


awtonomus na rehiyong Bangsa- 
moro ang mga naninirahan sa mga 
dagdag na teritoryo. 

Bilang resolusyon umano, hini- 
mok ng rehimeng Arroyo na supor- 
tahan na lamang ng MILF ang 
“Cha-cha” o pagbabago sa konsti- 
tusyon. 

Ang mga hakbanging ito ng re- 
himeng Arroyo ay pawang pagsasa- 
ra ng pinto sa anumang posibilidad 
na sumulong pa ang usapang pang- 
kapayapaan. Dahil dito, naobliga 
ang MILF na umatras sa usapan at 
maghanda para sa pagbabalik sa 
landas ng armadong pakikipagla- 
ban. Hindi na nila masikmura ang 
pagpapaikut-ikot at panloloko ng 
rehimen. Maging ang mga kinata- 
wan ng Malaysia na nagsilbing faci- 
litator ay nagbanta ring tumiwalag 
sa usapan. Anila, hangga't hindi 
binibigyan ng rehimeng Arroyo ang 
mga kinatawan nito ng awtoridad 
na.” makipagnegosa- 

syon, “walang silbi 
at walang mara- 
rating” ang usa- 
pan. 

Hindi na ba- 
go sa MILF ang 
pagta- 


Tag 


o/y 
ANG BAYAN Oktubre 21, 2006 


traydor, panghaharang at taha- 
sang pambabastos ng reaksyunar- 
yong rehimen sa hangarin ng ma- 
mamayang Moro. Muli lamang ipi- 
nakikita ng rehimeng Arroyo na 
wala itong intensyon at interes na 
mapayapang resolbahin ang mga 
usaping kinakaharap ng Bangsa- 
moro. Malinaw na ipinakikita ng 
rehimeng Arroyo sa MILF kung pa- 
paano nitong ginagamit ang usa- 
pang pangkapayapaan para sa 
pansariling interes kabilang ang 
pagkuha ng suporta ng MILF sa 
Cha-cha. Wika ng MILF, insulto 
para sa isang rebolusyonaryong 
organisasyon tulad nila na puma- 
ilalim sa konstitusyon ng republi- 
ka at dito iasa ang pagkilala sa ka- 
rapatan nila. 

Batid rin ng MILF na ginaga- 
mit lamang ng rehimeng Arroyo 
ang usapan bilang taktika sa 
“counter-insurgency.” Kasabay ng 
mga maniobra nito sa usapang 
pangkapayapaan, naglulunsad ito 
ng kampanya upang siraan at pa- 
hinain ang mga pwersa ng MILF. 
Kabilang dito ang pag-aakusang 
isang teroristang organisasyon 
ang MILF, na kadikit nito ang mga 
bandidong grupong Abu Sayyaf at 
Jemaah Islamiyah, at na ito ang 
nasa likod ng mga pambobomba 
sa matataong lugar sa Mindanao 
at Luzon. 

Handa ang MILF, ang Bangsa- 
moro Islamic Armed Forces (BIAF), 
mga organisasyong masa at ma- 
mamayang Moro na muling pasik- 
labin ang armadong pakikipagla- 
ban sa reaksyunaryong gubyerno 
ng Pilipinas bilang tugon sa pan- 
loloko at tuluy-tuloy na pandara- 
has nito sa kanila. Katunayan, no- 
on pa man ay handa na ang MILF 
at mga pwersa at tagasuporta nito 
sa ganitong posibilidad. Anila, ba- 
gamat mahalaga ang prosesong 
pangkapayapaan, hindi sila maaa- 
ring pumirma sa isang kasunduang 
nagmamaliit sa kagalingan at mga 
karapatan ng Bangsamoro. AB] 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2006 


Kasaysayan ng pananabotahe 


himeng Arroyo, na hindi ito interesadong kamtin ang tunay na 


P atuloy na ipinakikita ng reaksyunaryong gubyerno, laluna ng re- 


kapayapaan para sa mamamayang Moro. Ang tanging interes ng 
rehimen ay sumuko at magbaba ng armas ang MILF. 


Mula't sapul. Sinimulan ang 
usapang pangkapayapaan noong 
1997 sa ilalim ng rehimeng Ra- 
mos. Sa loob ng dalawang taon, 
nabuo ang mga mayor na kasundu- 
an kabilang ang General Agree- 
ment for Cessation of Hostilities 
(1997), ang General Framework of 
Agreement of Intent (1998) at 
ang kasunduan para sa pagbubu- 
kas ng pormal na negosasyon 
(1999). Subalit sarisaring balakid 
ang inihaharang ng GRP sa bawat 
pihit ng usapan. 

Sa mismong pagbubukas ng 
pormal na negosasyon, naglunsad 
ang AFP ng panibago at mas mala- 
laking operasyong militar sa mga 
teritoryo ng MILF. Mula sa 17 ba- 
talyong nakatuon sa MILF noong 
1999, idinagdag ng AFP rito ang 
25th, 39th at 40th IB, Philippine 
Marines at Scout Rangers ng 6th 
Infantry Division na nakabase sa 
Maguindanao; ang 41st at 81st IB 
sa ilalim ng 4th ID na nakabase sa 
Cagayan de Oro City; at isang con- 
tingent mula sa 301st Brigade sa 
ilalim ng 3rd ID na nakabase sa Vi- 
sayas. 

Todo Gera I. Noong 2000, sa 
utos ng noo'y presidente Joseph 
Estrada, sinalakay ng AFP ang 
Camp Abubakar, ang pangunahing 
himpilan ng MILF sa kabila ng 
umiiral noong tigil-putukan at ka- 
hit pa katatapos lamang sumang- 
ayon ng GRP sa kasunduan kaug- 
nay sa pag-atras ng mga pwersa 
ng MILF sa mga teritoryo nito. 
Hindi pa man nakakabwelo, gumu- 
ho na ang usapang pangkapayapa- 
an. Sa loob ng sumunod na mga 
buwan, walang awat ang mga pag- 
salakay ng AFP sa mga teritoryo 
ng MILF. 


Mahigit 400,000 mamamayang 
Moro ang napilitang lumikas mula 
sa kanilang mga komunidad bunga 
ng todo-gera laban sa MILF. 

Dahil dito, nagpasya ang pa- 
munuan ng MILF na magdeklara ng 
Jihad o "banal na gera" laban sa 
rehimeng Estrada noong Setyem- 
bre 2000. Nasa kasagsagan ang 
naturang jihad nang mapatalsik si 
Estrada noong Enero 2001. 

Usapang pangkapayapaan. 
Noong 2001, nagkasundo ang 
MILF at rehimeng Arroyo na mu- 
ling buksan ang pormal na usa- 
pan. Nagdeklara ang MILF ng sus- 
pensyon ng mga operasyong mili- 
tar. Nabuo noong Hunyo sa Tripo- 
li, Libya ang Kasunduan para sa 
Kapayapaan sa pagitan ng GRP at 
MILF, na mas nakilala bilang MILF- 
GRP Tripoli Agreement on Peace of 
2001. Nakasaad sa naturang ka- 
sunduan ang mga substantibong 
adyenda ng negosasyon kabilang 
ang tungkol sa 1) aspetong panse- 
guridad o tigil-putukan: 2) rehabi- 
litasyon at pagpapaunlad ng mga 
lugar na nawasak dahil sa militari- 
sasyon; at 3) lupang ninuno. 

Nabuo ang kasunduan ukol sa 
unang dalawang adyenda. Subalit 
mula noon ay wala pang nabubu- 
ong kasunduan ukol sa usapin ng 
lupang ninuno, ang pinakaubod 
ng pakikibaka ng mamamayang 
Moro. Mula 2003 ay ginagawa na 
ng rehimeng Arroyo ang lahat ng 
paraan upang ipagpaliban o isa- 
isantabi ang pag-adyenda rito ha- 
bang iniiwasan nitong mawalan 
ng bisa ang iba pang kasunduan, 
laluna yaong hinggil sa tigil-putu- 
kan. 

Todo Gera II. Bago pa man 
magsimula ang ikatlong adyenda 


9 


noong Pebrero 2003, nagtambak na 
ang rehimen ng ilandaang tropa sa 
paligid ng Liguasan Marsh. Mula ri- 
to, naglunsad ng malawakang ope- 
rasyon ang AFP sa mga baryo ng 
Cotabato at Maguindanao. Unti-un- 
ting dinagdagan ng AFP ang mga 
tropa nitong nakadeploy sa Pikit, 
North Cotabato noong unang ling- 
go ng Pebrero. 

Noong Pebrero 11, sa kabila ng 
kasunduan para sa tigil-putukan at 
ng nakatakdang pormal na pag-uu- 
sap sa araw na iyon, nagsagawa ng 
malawakan at walang pakunda- 
ngang pambobomba ang mga 
pwersa ng AFP sa Rajahmuda at Bu- 
liok sa bayan ng Pikit. Umabot sa 
20,000 sibilyang Moro ang napili- 
tang lumikas. Marami ang namatay 
at mas marami pa ang nasugatan. 

Upang muling masabotahe ang 
usapan, isinagawa ng rehimeng Ar- 
royo ang pambobomba sa Sasa 
Wharf at Davao International Air- 
port noong Abril 2003 (bagay na 
pinatotohanan ng mga sundalong 
lumahok sa Oakwood Mutiny). Pi- 
nalalabas noon ng rehimeng Arroyo 
na ang mga pambobombang iyon 
ay gawa ng MILF. Muling nagdekla- 
ra ang GRP ng todo-gera laban sa 
MILF, karakarakang kinasuhan ang 
mga upisyal nito at inilabas ang 
kautusang arestuhin ang noo'y ta- 
gapangulo nitong si Hashim Sala- 
mat at ang buo nitong Komite Sen- 
tral. Muling gumuho ang pormal na 
usapan. 

Lupang ninuno. Pagsapit ng 
Disyembre 2004, dumating sa Pili- 
pinas ang International Monitoring 
Team na binubuo ng mga kinata- 
wan mula sa mga bansang kasapi 
ng Organization of Islamic Confe- 
rence. Dahil dito, bahagyang 
naglubay ang AFP sa mga paglabag 
nito sa tigil-putukan at sa karapa- 
tang-tao ng mamamayang Moro. 
Binigyang-daan din nito ang pag- 
talakay sa usapin ng lupang ninuno 
ng mga Moro. 

Subalit mula noon ay matagal 


10 


Pambobomba sa Mindanao, pakana 
ng rehimen 


S a isa na namang pagtatangkang siraan at pahinain ang pamunu- 
an ng MILF, kinasuhan nitong Oktubre sina Chairman Ebrahim Al 
Haj Murad at mga kumander ng MILF ng pamamaslang kaugnay ng 
sunud-sunod na pambobomba na naganap sa Tacurong, Sultan Ku- 
darat, Makilala, North Cotabato: at Cotabato City ngayong buwan. 
Anim ang namatay at 36 ang nasugatan sa mga insidenteng ito. 

Kinasuhan si Murad at iba pang upisyal sa kabila ng mga paha- 
yag ng panel ng gubyerno ng Pilipinas na nakikipagnegosasyon sa 
MILF na wala silang nakitang ebidensya na may kinalaman ang MILF 
sa mga pambobomba. Nagpahayag maging ang mga kinatawan ng 
lupon ng gubyerno ng Pilipinas na nakikipagnegosasyon sa MILF na 
“di makatwiran” at dapat iwasan ang paggawa ng mga akusasyong 
ito. Agad ring itinanggi ni Eid Kabalu, tagapagsalita ng MILF, na 
may kinalaman sila sa naturang mga krimen at nag-alok pa ito ng 
tulong sa rehimen para mahuli ang mga salarin. 

Gayunpaman, desidido ang mga militarista sa Mindanao, sa pa- 
ngunguna nina North Cotabato Gov. Emmanuel Piñol at Chief Supt. 
German Doria, hepe ng PNP sa Central Mindanao na kasuhan ang 
MILF upang mawalan ito ng kredibilidad sa loob at labas ng bansa, 
laluna sa mga tagasuporta nito sa Organization of Islamic Confe- 
rence. Sa gayon, hihina ang pwesto ng MILF sa pakikipagnegosa- 
syon at maipipilit ng rehimen ang pinal na kasunduang nais nitong 
papirmahan sa MILF. Ito rin ang paraan ng mga militarista para pag- 
mukhaing demonyo at kasuklam-suklam ang MILF sa mata ng mga 
organisasyon, institusyon at personalidad na sumusuporta sa prose- 
song pangkapayapaan. Si Piñol ay isa sa pinakamasusugid na kumo- 
kontra sa pakikipag-usap ng GRP sa MILF at nagsisilbing tagabud- 
yong ng mga militaristang sentimyento at tunguhin ng rehimen at 
mga armadong galamay nito. Malaon nang naghahanap ang mga ito 
ng dahilan upang ibagsak ang usapan at tuluyan nang atakehin ang 
MILF. 

Anumang mga pahayag ng mga kinatawan ng peace panel ng 
GRP ay binabawi rin sa mga pahayag ng ibang mga myembro ng ga- 
binete ng rehimen. Kabilang dito ang mga pahayag ni Executive 
Secretary Eduardo Ermita kaugnay sa pagsasampa ng kaso. Itina- 
tanggi niyang may kinalaman ang rehimen sa aktwal na pagsasam- 
pa (ang pormal na nagsampa ay mga kamag-anak ng mga nasawi sa 
Tacurong). Ngunit kasabay nito, iniutos niya ang pag-imbestiga sa 
pinagsasabi nina Piñol at Doria na pakikipagsabwatan umano ng 
mga myembro ng MNLF at MILF sa mga grupong nagsagawa ng mga 
pambobomba. ABI 


na uminog ang usapan sa pagma- 
matigas ng GRP kaugnay ng usapin 
ng lupang ninuno. Tuwing may na- 
tatapos na kahit mababang antas 
ng talakayan tungkol sa usaping 
ito, pinalalabas ng Malakanyang na 


may “malaking breyktru” na naka- 
mit sa usapang pangkapayapaan. 
Lumabas ang katotohanan hinggil 
sa pagbagsak ng usapan matapos 
ang ika-13 exploratory talks nitong 
Setyembre 7. [AB] 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2006 


Sakim na manipulasyon sa pamilihan ng kuryente 
Ang biglang pagsirit ng 
presyo ng kuryente sa WESM 


yerno nito lamang Hunyo sa bisa ng Electric Power Industry Re- 


N ng Wholesale Electricity Spot Market (WESM) ay itinayo ng gub- 


form Act of 2001 (EPIRA) para mapabilis ang proseso ng pribati- 
sasyon ng serbisyo sa kuryente sa Pilipinas. Layon din umano nitong 
magsilbing pampublikong pamilihan ng kuryente upang maistabilisa at 


mapababa ang presyo ng kuryente. 

Subalit sa kapinsalaan ng ma- 
mamayan ay kabaligtaran nito ang 
nangyayari. Nitong Oktubre, na- 
bunyag na sadyang pinatataas ng 
malalaking burukrata ang presyo 
ng kuryente sa WESM para sa sarili 
nilang kapakinabangan. 

Sa WESM bumibili ng dagdag na 
kuryente ang mga distribyutor ni- 
to, kabilang ang Manila Electric 
Company (Meralco), pati na ang 
ibang independyenteng prodyuser 
ng kuryente o independent power 
producers (IPP) na nagkukulang sa 
produksyon ng kuryente. Binibili 
nila ito sa mga prodyuser ng kur- 
yente, pangunahin na ang gubyer- 
no na nagmamay-ari ng National 
Power Corporation at mga IPP. 

Pinatatakbo ang WESM na tulad 
ng mga pamilihan ng sapi (stock 
exchange). Pero dahil kontrolado 
ng Power Sector Assets Liabilities 
and Management Corporation 
(PSALM) ang malaking bahagi ng 
kuryenteng pinoprodyus (50% ng 
kabuuang nabebenta sa WESM), 
mabisa nitong namomonopolisa 
ang pampublikong pamilihan sa 
kuryente. Ang PSALM ang ahensya 
ng gubyerno na binuo ng Malakan- 
yang sa bisa ng EPIRA para mama- 
hala sa pribatisasyon ng Napocor 
at 31 planta nito. Ito rin ang na- 
ngangasiwa sa pagbebenta ng ku- 
ryenteng pinoprodyus ng mga ito. 
Gamit ang monopolyo ng PSALM sa 
suplay ng kuryente, nagagawa ng 
malalaking burukratang namama- 
hala rito na manipulahin at pata- 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2006 


asin ang presyo ng bentahan ng 
kuryente sa WESM para sa kapaki- 
nabangan nila at ng kanilang mga 
kakutsaba. 

Mula nang simulan ang opera- 
syon ng WESM nitong Hunyo, sa 
halip na mag-istabilisa at bumaba 
ay naging mabuway at pasirit ang 
presyo ng kuryente. Mabilis na tu- 
maas (75%) ang karaniwang presyo 
ng kuryente—mula P2.788 kada ki- 
lowatt-hour (kWh) noong unang 
buwan ng operasyon ng WESM tu- 
ngong P4.853 kada kWh sa ikat- 
long buwan (Agosto 26-Setyembre 
25). Nitong huling dalawang bu- 
wan, tumaas pa nang 250% at 


Ang EPIRA 


umabot pa sa P6.80 kada kWh ang 
presyo ng kuryente sa WESM. 

Sinimulan nang imbestigahan 
ng Philippine Electricity Market 
Corp. (PEMC) ang PSALM. Ang PEMC 
ang tagapamahala, opereytor at ta- 
gamonitor ng WESM. Anang PEMC, 
walang maaaring ibang dahilan ng 
biglaang taas ng presyo ng kuryen- 
te sa pampublikong pamilihan li- 
ban sa sadyang manipulasyon ng 
presyo, dahil nitong nakaraang ma- 
higit tatlong buwan mula nang ita- 
tag ang WESM ay wala namang ma- 
laking pagbabago sa suplay at de- 
mand ng kuryente. 

Samantala, sa desperasyong 
magpakitang-tao, iniutos ni Gloria 
Arroyo na imbestigahan ang bigla- 
ang pagtaas ng presyo ng kuryente 
sa WESM. Katawa-tawa na ang ina- 
tasan niyang mag-imbestiga ay si- 
na Finance Secretary Margarito 
Teves, Justice Sec. Raul Gonzalez 
at Trade and Industry Sec. Peter 
Favila gayong si Teves ang tagapa- 
ngulo ng PSALM at mga ex-officio 
member naman ng Board of Di- 
rectors ng PSALM sina Gonzales at 
Favila. ABI 


ng RA 9136 o Electric Power Industry Reform Act (EPIRA) of 
2001 ay batas na nagtatakda ng deregulasyon sa serbisyo ng 
kuryente at nagsasapribado sa National Power Corporation (Na- 


pocor). Sa EPIRA, hindi na itinuturing na public utility ang opera- 
syon para sa produksyon at pagsusuplay ng kuryente. Nilusutan ng 
EPIRA ang probisyon sa reaksyunaryong konstitusyon na nagbaba- 
wal sa pag-aari ng mga dayuhan sa mga public utility. 

Ginagamit sa batas na ito ang mga salitang “reporma” at “re- 
structuring” upang itago ang tunay nitong layuning ipatupad ang 
deregulasyon at pribatisasyon ng kalakhan ng serbisyo sa kuryente. 
Isa sa mga repormang ito ang pagtatatayo sa WESM na umano'y 
magsasalamin sa tunay na presyo ng kuryente. 

Niratsada ni Gloria Arroyo ang pagkakapasa ng batas na ito bi- 
lang tugon sa mga kundisyon ng International Monetary Fund at 
mga imperyalistang bangko kapalit ang mga pautang. 

(Para sa mas detalyadong pagtalakay, maaaring balik-aralan ang 
praymer hinggil sa EPIRA na inilabas ng Kawanihan sa Impormasyon 
ng PKP noong Hunyo 2001.) ABI 


11 


N BALITA | 


Malawakang pagsasanay militar ng US at AFP, tinuligsa ng PKP 


MARIING tinuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas 
(PKP) ang Talon Vision at Amphibious Landing Exer- 
cises (Phiblex), mga malawakang pagsasanay militar 
ng pinagsanib na mga tropa ng US at Armed Forces of 
the Philippines na nagsimula noong Oktubre 16 at 
magtatapos sa Oktubre 31. Isa itong “nagpapatuloy 
na paglabag sa independensya at soberanya ng Pilipi- 
nas,” anang PKP. Nagbabala rin ang PKP laban sa pag- 
gamit ng US ng teritoryo ng Pilipinas bilang “lunsaran 
o suportang base para sa agresyong militar laban sa 
Democratic People's Republic of Korea (DPRK).” Pag- 
katapos ng gera sa Vietnam, muling ginamit ng US ang 
Pilipinas bilang isa sa mga baseng lunsaran nito sa 
pagsakop sa Iraq noong 1989-1990 at noong 2003. 
Nagbabala rin ang PKP hinggil sa pagdami ng mga 
ipinapakat na tropang Amerikano sa mga magkasanib 


na pagsasanay militar sa Pilipinas na anito'y “pagkun- 


disyon sa isipan ng mamamayan para tanggapin ang 


sumasaklaw at nagpapatuloy na interbensyong militar 
ng US dito at maging sa ibang bansa.” Ginagamit na 
komoplahe ang mga pinagsanib na pagsasanay militar 
na ito para ikubli ang direktang paglahok ng mga tro- 
pa ng US sa mga operasyong kombat at paniktik, pa- 
ngangalap ng impormasyon at direktang pamilyarisa- 
syon sa mga lugar sa bansa na ipinagpapalagay na ki- 
nikilusan ng mga rebolusyonaryong pwersa. 

Nilalahukan ang Talon Vision at Phiblex ng 5,700 
tropa ng US Marines at 1,300 tropa ng AFP mula sa 
Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Air 
Force. Ang mga pwersa ng US ay nagmula sa 3rd Expe- 
ditionary Brigade na nakabase sa Okinawa, Japan at 
Essex Expeditionary Strike Group na nakabase sa Sase- 
bo, Japan. Ang mga pagsasanay ay inilulunsad sa 
Clark Field, Angeles City at Floridablanca, Pampanga: 
Ternate, Cavite, Subic, Zambales, Fort Magsaysay, Nu- 
eva Ecija: at sa Palawan. 


Pagtaas sa presyo ng palay, iginiit 


SA udyok ng pagpipiket ng Kilu- 
sang Magbubukid ng Pilipinas sa 
Department of Agriculture nitong 
unang linggo ng Oktubre, pina- 
ngakuan sila ng kagawaran na ita- 
taas nang P5/kilo ang presyo ng 
palay na bibilhin ng National Food 
Authority mula sa mga magsasaka 
ngayong anihan. Ang pangakong 
ito ay resulta ng matagal na pag- 
gigiit ng mga magsasaka na itaas 
ang presyo ng palay mula P7-9/ki- 
lo tungong P12-15/kilo nang sa 
gayon ay maibsan ang matinding 
kahirapan ng milyun-milyong 
magsasaka sa buong bansa. 
Napakababa na 
ng kita ng mga 
magsasaka dahil la- 
bis na binabarat ng 
mga komersyante sa palay 
ang pagbibili ng palay 
mula sa mga magsasa- 
kang desperadong magbenta 
ng kanilang kaunting naisal- 
bang ani matapos ang matinding 
pinsalang idinulot ng bagyong Mi- 
lenyo sa kanilang mga palayan. 


WAY 


12 


Ibinagsak ng mga gahamang ko- 
mersyante hanggang P4-8/kilo la- 
mang ang pagpepresyo sa palay 
ng mga magsasaka. 

Umabot sa P162 milyon ang 
tinatayang halaga ng mga pana- 
nim na nasalanta ng bagyo sa Bi- 
col, Southern Tagalog at Central 
Luzon pa lamang. Tinatayang 
mangangailangan ng minimum na 
P40,000 ang bawat magsasaka pa- 

ra makapagsimu- 
la muli. 


Arroyo, inutil sa paglutas 
sa mga pamamaslang 
--Senado 


BINATIKOS ng Senado ang rehi- 
meng Arroyo sa kabiguan nitong 
bigyang-katarungan ang mga pi- 
naslang na aktibista, mamamaha- 
yag at huwes sa bansa. Sa isang 
16-pahinang pahayag na inilabas 
kasabay ng pinag-isang ulat ng 
mga komite ng Senado sa public 
order and illegal drugs, justice and 
human rights at public information 
and mass media, sinabi rin ng Se- 
nado na di iilang sundalo at mara- 
ming bayarang mamamatay-tao 
ang sangkot sa mga pamamaslang 
na nagaganap sa bansa, ngunit 
walang ginagawa ang gubyerno 
para harapin ito. 

Ang pahayag at ulat ay nilag- 
daan di lamang ng mga oposisyu- 
nistang senador kundi ng mga ka- 
partido ni Arroyo sa Senado tulad 
nina Sen. Ralph Recto, Richard 
Gordon, Manuel “Lito” Lapid, Se- 
nate Pro Tempore Juan Flavier, Pia 
Cayetano at Majority Leader Fran- 
cis Pangilinan. 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2006 


N BALITA | 


Pandaigdigang presyur sa rehimeng Arroyo, tumitindi 


PATULOY ang pagtindi ng presyur mula sa mga abuga- 
do at mambabatas ng ibang bansa laban sa rehimeng 
Arroyo sa harap ng walang awat nitong panggigipit at 
pamamaslang sa mga kritiko at oposisyon. 

Nagpasya ang International Association of Peo- 
ple's Lawyers (IAPL) na igiit ang agarang pagpapala- 
ya kay Rep. Crispin Beltran ng partidong Anakpawis sa 
ikatlong kongreso nito noong Oktubre 12-14 sa Davao 
City. Iginiit din nito ang pagbabasura sa anti-terror 
bill: pag-atras ng lahat ng mga tropang Amerikano sa 
Mindanao: muling pagbubukas ng negosasyong pang- 
kapayapaan sa pagitan ng NDFP at GRP: paggalang sa 
mga karapatan ng mga katutubo: at pagpapatigil sa 
mga ekstrahudisyal na pamamaslang at iba pang kara- 
hasan ng estado. 

Binuo ang IAPL noong Disyembe 2000 ng mga 
abugado, huwes, estudyante ng abogasya, mga ligal 
at paraligal na manggagawa mula sa Afghanistan, Bel- 
gium, Colombia, Greece, India, Nepal, The Nether- 
lands, Pilipinas at Turkey. Nitong huli ay nadagdag na 
mga bagong myembro nito ang mga kinatawan mula 
sa Brazil at United Kingdom. Dumalo naman bilang 
mga panauhin at tagamasid ang mga representante 
mula sa Canada, Congo, Cuba, Germany at Spain. 

Samantala, nanawagan din si Sen. Ana Consuelo 
“Jamby” Madrigal nitong Oktubre 20 sa pulong ng Par- 


liamentarians” Caucus on Human Rights in the Philip- 
pines na ipresyur ng ibang bansa ang rehimeng Arro- 
yo para matigil ang pagsasabatas ng anti-terror bill at 
ang sunud-sunod na mga pampulitikang pamamaslang 
at pagdukot. Aniya, titindi ang mga paglabag sa kara- 
patang-tao kung maisasabatas ang anti-terror bill. 

Bago ito, iginiit din sa pulong plenaryo ng Gover- 
ning Council ng Inter-Parliamentary Union (IPU) ni- 
tong Oktubre 19 na kagyat nang palayain si Ka Bel. 
Ang IPU ay pandaigdigang asosasyon ng mga mamba- 
batas mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagdaos 
ito sa Geneva, Switzerland ng ika-115 nitong asembli- 
ya nitong Oktubre. 

Nagpahayag din ang IPU ng lubhang pagkabahala 
sa kasong rebelyon na isinampa kina Ka Bel, Ka Satur 
Ocampo at kapwa nila progresibong mambabatas na 
sina Teodoro Casifio, Joel Virador, Rafael Mariano at 
Liza Maza. Anang IPU, ang pagturing ng rehimeng Ar- 
royo sa rebelyon bilang “nagpapatuloy na krimen” ay 
taliwas sa mga pandaigdigang pamantayan. Kinunde- 
na rin nito ang pagtatangka ng gubyernong Arroyo na 
ikriminalisa at gawing iligal ang mga lehitimong par- 
tido tulad ng Bayan Muna at Anakpawis na lumahok sa 
halalan noong 2002 at 2004, at ang tangka ring pigi- 
lan ang pagbyahe nina Ocampo palabas ng bansa sa 
kabila ng pahintulot ng korte. 


Suspensyon ni Mayor Binay, naipagpaliban 


NAIPAGPALIBAN ang pakana ng Malakanyang na patal- 
sikin si Mayor Jejomar Binay ng Makati City nang iba- 
ba ng Court of Appeals nitong Oktubre 19 ang tempo- 
rary restraining order na pumipigil nang 60 araw sa 
pagpapatupad ng suspesyon ni Binay. Iniutos ng Ma- 
lakanyang ang suspensyon ni Binay gamit ang para- 
tang ng isang karibal niya sa pulitika na nagmamanti- 
ni umano siya ng "ghost employees." Kasama niyang 
suspendido ang bise alkalde at ang buong konseho ng 
Makati. 

Ang hakbang ng Malakanyang ay pakana upang 
maagaw ang mga balwarte ng oposisyon sa Metro Ma- 
nila, mapahina ang mga kalaban nito sa pulitika bago 
mag-eleksyon at makuha ang umaabot sa P8 bilyong 
taunang kinikita ng Makati City. 

Si Binay, pinuno ng United Opposition, ay isa sa 
mga pangunahing lider ng oposisyong anti-Arroyo. Sa 
ilalim ng kanyang pamamalakad ay naging mahala- 
gang sentro ng mga kilos protesta ang Makati, lalupa't 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2006 


sinusupil ng ibang mga maka-Arroyong alkalde ng Me- 
tro Manila ang mga rali at demonstrasyon. 

Gayon na lamang ang determinasyon ng Malakan- 
yang na pwersahang alisin si Binay sa pwesto, kaya 
nagtalaga ito ng 1,500 tropa mula sa PNP, Philippine 
Army, Philippine Navy at Philippine Airforce. Subalit 
hindi rin nakakilos ang mga tropa nang magsidagsaan 
ang umabot sa 5,000 alyado, kakilala, kaibigan at mga 
mamamayan ng Makati at iba pang munisipalidad pa- 
ra sumuporta kay Binay. Kabilang din sa mga nagpa- 
hayag ng suporta sina Bayan Muna Rep. Satur Ocam- 
po, dating Bise Pres. Teofisto Guingona, dating Pres. 
Corazon Aquino, Susan Roces at mga obispo ng sim- 
bahang Katoliko. 

Bago ito, ipinasuspindi na rin ng Malakanyang si 
Mayor Wenceslao "Peewee" Trinidad, oposisyunistang 
alkalde ng Pasay City at ang halos buong konseho ng 
syudad dahil umano sa mga anomalya sa kontrata ng 
pagkolekta ng basura. 


13 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XXXVII Blg. 20 
Oktubre 21, 2006 
www. philippinerevolution.org 


Pagpaslang kay Bishop Ramento, tanda 
ng kalupitan ng rehimeng Arroyo 


ng karumal-dumal na pagpaslang noong Oktu- 
A bre 3 kay Bishop Alberto Ramento, makamasa 

at patriyotikong tagapangulo ng Supreme 
Council of Bishops ng Iglesia Filipina Independiente 
(IFI) ay tanda ng pagtindi ng kalupitan ng rehimeng 
US-Arroyo sa kampanya nito ng pamamaslang sa mga 
kritiko nito at paghahasik ng lagim sa lumalabang ma- 
mamayan. 

Sa pagpaslang kay Bishop Ramento, ipinamalas ng 
rehimen na hindi ito nangingiming patayin maging 
ang matataas na lider-simbahan na pinagpipitaganan 
dahil sa pagiging masugid na aktibista para sa tunay 
na pambansang kalayaan at demokrasya at puspusang 
pagtataguyod sa mga interes at karapatan ng mama- 


N 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


“No man's land” sa 
PAHINA 4 


Negros 


mayan, laluna ng masang anakpawis. 

Alam na alam ng rehimen na ang pagpatay kay 
Bishop Ramento ay maaaring lalong gumatong sa ma- 
tindi nang galit ng malawak na mamamayan. Kaya ga- 
yon na lamang ang pag-iiskrip ng pagpatay sa obispo 
at pagtatakip ng kanilang pasistang krimen upang pa- 
labasing isa lamang itong “simpleng kaso ng pagna- 
nakaw at pagpatay na gawa ng isang karaniwang kri- 
minal.” 

Pero nagkakamali ang rehimen sa pag-aakalang 


basta na la- pa raan ara 
mang lulunu- P BSagTeE FOR 
kin ng taum- ( Bp Alberto B, Rarer, QD, j 
ang A TY i AA MAD A 
IL SYAC POR ALL UTIMS O 
y Aaa puig 


L 


bayan 


N Yim 


Komboy ng militar 
inambus sa Negros 


Pagsirit ng singil sa 


KAG kuryente PAHINA 11 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas ma- 
pusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglil- 
imbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa panugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


